y —_ 





“ Ph Cy 
5. 





Ar y Dôn—”Clasiad y Dydd.” 


Fel yr oeddwn ar foreuddydd, 
Âr doriad y wawrddydd, 

Yn rhodio'r glâs goedydd, 
A'm calon bach yn brudd ; 
Llais Aderyn du big felen, 

A glywn mor ber ei awen, 

Yn tiwnio ar gangau y gwydd. 


Wrth imi hir aros yno ffi 
A'i glywed e'n pyncio, 

Fy serch a ro'is arno, 

Pe bawn i'n d'weyd. yn rhydd, 
Fy nghalon bach a hudodd, 

Fy serch î adynodd, 

Yn dirion ar doriad y dydd, 


(7A 


Re 
_ 








a 


Gwell fyddai im' na Llunden, 
Pe baem yn dy berchen, 

Yn medru bod mor llawen, 

A thi sydd yn y llwyn; 

Ond ni wiw 1 mi ro'i mwriad, 
Ar un ferch a aned, 


Ond hiraeth a galar sy' iw ddwyn, 


' Mae'n ddrwg; gan i, y Cymro, 
Dy weled di yn wylo, 
Rhyfeddu 'r wyf fì etto, 

Dy fod yn fab mor ffol, 

Fod wedi rhoi dy fwriad, 

Ar ferch erioed ar aned 

Cyn belled na's gelli droi'n ol. 


Pa les Ì mi gofleidio 

Y ferch nad wv'n ddymuno, 

Er amled wy'n tramwyo, 

'Trwy ffosydd a phant ; 

Gwel'd y nos cyhyd a blwyddyn, 
Yn nghwmi iliw'r ewyn, 

Heb arnai un gronyn o'i chwant, 


O cymer hyn o genad, 
Oddiwrth dy hen gariad 

A dos i ffair a marchnad, 
Pob man lle clywi son, 

Ac edrych o dy ddeutu, 

Ce'i weled glân lodesi, 

7N rhagori eu beauty ar hon. 





—— 


L 
ex 


dí UM di I nwr 


5 


'Trafeiliais i yn nghynta', 

Trwy Holland bella Rwssia, 

I Ffraingc a thre' Caerdroya, 

A'r byd ì gyd o'r bron; 

'R Americ fawr a'r India, 

A Llundain yn ddiwedda', 

Cyffelyb ni welais i hon. GM.J- 


Anerch Merch Ieuange. 
o 


Mesur—” Belisie March.” 


Y LAN fun addas lon fwyneiddiol 
Naturiol iawn wyt ti, 

G ywreindeg eneth, gwrando gwynion, 
Gwan foddion genyf fi, 

Pan gynta 'th welais mi a'th hoffais, 
Dewisais ìi dy wawr, 

Rwy'n arwain trymllyd, ddwys fedd- 
Bob munud enyd awr, [ylfryd 
Prydferthwch llun a lliw, 

Tiriondeb gwyneb gwiw, 

A'm rhoes yn ddiau dan fy nghlwyfau, 
I'm bronau y mae briw ; 

Ar y wenaf o'r holl rianod 

Y rhoddais ormod serch, 

Cerais lendid o ffyddlonder, 
'Tirionder, mwynder merch ; 

Mae 'r hen naturiaeth gas 

At bleser yn cael blas, 

Bob awr mae'n berwi mewn drygioni, 
Gan groesi llwybrau gras ; 





4 


Ues innau'n foreu annifyrwch 

O waith dy degwch di; 

A gwên dy wyneb gwn y denaist 
A llwyr orchfygaist fì. 


.Atebiad y Ferch. 


Y Mwyn ŵr ifange teg; arafaidd, 
Disylwedd yw dy serch; 

Mewn cu seindeg; fwyn gysonder, 
Ar bleser mwynder merch ; 

Fe ga'dd Rosoma, drwy wenieithdra, 
Greulona laddfa loes; 


Gall fod i minau am goelio'ch geiriau 


Ryw wael derfynfa i f” oes; 

'Rwy 'n,profîi mewn modd prudd, 
Mae anian Satan sydd 

Oddiar y tafod dewr yn dyfod, 
I'w ganfod yn ddi cudd ; 
'Twyllodd Efa trwy gyfrwysdra, 
A ffrwythau peraidd pren; 
Ffrwyth cwenieithus sy' beryglus, 
A beius yw-o ben ; 

Nid clod ond bod yn bur, 

Yw ^r arfau—dorau dur, 

Yn lle brolio dan wenieithio, 
Eich bod 'yn cario cur; 

Ni thâl mawredd ar gynehanedd, 


Gyfanwedd genyf fi; 
Mewn naws dynol gwn nas denais 
Ni cherais ond chwychwi, J.M 











GT cr ———— — 


- - 





i 
ŷ 


